YR  HEN  DEILIWR 


E.P.C.  Welsh  Drama  Series ,  No.  Ió 


YR  HEN  DEILIWR 

T)ar!un  ar  pywyd  Çwledíy  er  ys  tua 
pheâwar  Uya/n  jYîlynedd  yrj  o I 

Jyfewn  J'air  jÇct 


Gan 

J.  LLOYD  JONES,  Barri. 


CARDIFF  : 

THE  EDUCATIONAL  PUBLISHING  CO.,  LTD. 

1920 


Rhaid  cael  caniatâd  i  chwaré’r 
ddrama  hon.  Anfoner  ceisiadau 
at  y  Cyhoeddwyr. 


Coỳyright  under  the  Copyright 
Act ,  1910. 

Licences  granted  for  public 
performance  by  the 
Educational  Publishing  Co.,  Ltd. 
Cardiff. 


<%C\\.(0C,2. 

\A/  445 

YVO .  ^  é? 


*  ÍT5 

3~ 


r 


ACT  I. 

Festri  Plwyf  Llansilio. 

ACT  II. 

Yn  yr  Esgerwen.  Yr  Hen  Deiliwr  wrth  ei 
alwedigaeth. 

V 

ACT  III. 

Ysgol  Gân,  a  chanu  llawen  yn  yr  Esgerwen. 


PRIF  GYMERIADAU. 


Dafydd  Dafis 
Lloyd  Williams 
Parch.  Sinett  Jenkins 
Sioni  ’r  Clochydd  - 
Daniel  Lewis 

Siams 

Twm 

Ifan  y  Gwahoddwr 
John  Jones,  Pantyrhebog 
Dafydd  Ifans,  Pantmoch 
Siaci’r  Felin 
Tomos 

Sian  Lewis  - 
Mari  Jones  - 
Sarah 

Nansi  Jac  Potcher  - 
Plant  Nansi. 


-  Yr  Hen  Deiliwr. 

-  Scweier  Plâs  y  Wern. 

-  Ficer  Llansilio. 

-  Clochydd  Llansilio. 

-  Mab  Esgerwen  —  Hen 

Lanc. 

-  Teiliwr  gyda  Dafydd 

Dafis. 

-  Prentis  gyda  Dafydd 

Dafis. 

-  Gwahoddwr  Priodasau. 
Aelodau  o’r  Festri. 

-  Cotchman  y  Scweier. 

-  Gwraig  yr  Esgerwen. 

-  Gwraig  Pantyrhebog. 

-  Morwyn  yr  Esgerwen. 

-  Gwraig  Jac  Potcher. 


Yn  yr  Ysgol  Gân  o  hanner  dwsin  i  ddwsin  o  ferched 
yn  ychwanegol,  i  wneud  y  côr  i  fyny. 


CYFARWYDDIADAU  ACT  I. 


Lleoliad  : — Ystafell  Festri  Plwyf  Llansilio.  Ar 
esgynlawr  dynodir  hen  ystafell  blaen,  tebyg  i 
hen  ysgoldy  â  gwelydd  gwyngalchog,  a  ffenestri 
eglwys.  Bwrdd  hir  plaen ,  a  chadeiriau,  ac 
unrhyw  angenrheidiau  i  ddynodi  y  fath  ystafell. 
Y  Clochydd  yn  nillad  treuliedig  y  Ffeirad, 
a’r  lleill  yng  ngwisg  ffermwyr  cyfrifol  ( brethyn 
llwyd  a  brtíis  penlin). 


YR  HEN  DEILIWR 


ACT  I. 

[Golygfa — Festri  Plwyf  Llansilio.  Sŵn  y 
Clochydd  yn  paratoi  yr  ystafell  erbyn  y  Festri,  ac 
yn  siarad  yn  synfyfyriol .] 

SIONI  :  Brau  ac  ansicr  ydyw  yr  hen  fywyd  ’ma, 
ac  i  fynwent  Llansilio  y  daw  y  trigolion  o  un  i  un. 
Y  mae  gwaith  clochydd  yn  eitha  diddorol,  ac  mi  ga 
i  dipyn  o  hyfrydwch  wrth  wylio’r  hen  elyn  yn  agos- 
hau.  Rwy’n  gwybod  yn  eitha  da  pwy  fydd  y  nesa’ 
i  fynd.  Yr  hen  Wil  y  Carter.  ’Roedd  golwg  angeu 
yn  ’i  wyneb  e’  dydd  Sul,  a  mi  dowles  i  olwg  drosto 
er  mwyn  bod  yn  barod.  Mi  alla  neud  hyn  o  ym- 
ffrost  ’mod  i  yn  gwbod  maint  y  bedd  fydd  yn  eisie 
arnyn’  nhv/  i  gyd.  Un  olwg  i  Sioni,  ’does  eisie  na 
phlan  na  mesur  wedyn.  Mi  greda  i  mai’r  lle  gore  i 
gladdu  yr  hen  Wil  fydd  o  dan  yr  hen  goeden  dderw 
wrth  ochor  Parc  y  Ficer.  Mi  leicie’r  hen  “  foy  ’’ 
orwedd  fan  hynny,  mi  wn. 

9 


YR  HEN  DEILIWR 


(Y  Ffeirad  yn  dod  i  mewn  â  llyfr  mawr  dan  ei 
gesail.) 

Y  FFEIRAD  :  Heb  gynnu’r  canwylle  wyt  ti, 
Sioni  ?  Mae’n  well  i  ti  neud  brys,  mae’n  amser 
dachre’r  festri.  Pendrymu  fel  arfer,  â’th  feddwl  yn 
yr  hen  fynwent.  D’wed  am  faint  ma’r  angladd 
’fori,  a  chofia  ’ngalw  i  mewn  amser. 

SIONI  :  Am  ddeg,  syr  ;  mi  ofala  eich  galw  mewn 
amser.  Yr  ydych  chi  a  finne  wedi  rhoi  cannoedd 
dan  y  dywarchen  lâs  erbyn  hyn,  syr,  a  dyna’r  hen 
Fari  Gingerbread  wedi  mynd  ar  ei  thaith  ola’  o’r 
diwedd,  er  mor  wddyn  oedd  yr  hen  greadur.  ’Does 
ganddi  na  châr  na  chyfaill  i  wylo  deigryn  ar  ei  hol. 
Druan  o’r  hen  Fari. 

Y  FFEIRAD  :  Yr  wyf  wedi  clywed  digon  o  dy 
fyfyrdodau  di,  Sioni,  ar  einioes  ac  angeu  erbyn  hyn. 
Yr  un  hen  stori  ar  dy  dafod,  a’r  un  hen  wep  ar  dy 
wyneb.  Cer,  nawr,  adre  at  Pegi,  mae’r  Festri  yn 
dechreu  crynhoi. 

(Aelodau  o’r  Festri  yn  dod  i  mewn,  ac  yn  eistedd, 
y  Scweier  yn  ola,  a’r  ffermwyr  yn  codi  i  ddangos 
parch  iddo.  Dafi’r  Teiliwr  yn  parhau  i  eistedd.) 

Y  FFEIRAD  :  Mi  wela  fod  y  Festri  yn  llawn  ag 
eithrio  Siaci’r  Felin.  Mi  ddaw  Siaci  heb  fod  yn 
hir.  Mae  hi  dipyn  yn  dywyll  i  drafaelu  drwy  Allt 
y  Cadno.  Mae’n  well  i  fi  ddarllen  cofnodion  y 
Festri  ddiwedda,  ac  yna  mi  awn  ymlaen  â’r  fusnes. 
(Yn  darllen  o  lyfr  y  Festri.) 

10 


YR  HEN  DEILIWR 


“  Cofnodion  Festri  Plwyf  Llansilio,  a  gadwyd  nos 
Lun,  Rhagfyr  yr  ail,  1842.  Yn  bresennol  :  Y 
Parch.  Sinett  Jenkins  yn  y  gadair,  Mr.  Lloyd 
Williams,  John  Jones,  Dafydd  Ifans,  Daniel  Lewis, 
Siaci’r  Felin,  a  Dafì’r  Teiliwr.  Yn  gyntaf  pasiwyd 
fod  y  biliau  canlynol  i’w  talu  : — 


s.  d. 

I  J  ohn  Richards  y  Preintar  am 

Gomon  Prayer  -  -  -  2  0 

I  Pegi’r  Clochydd  am  olchi’r  wisg 

we  n  -  -  -  1  0 

I  Sion  y  Gô  am  allwedd  newydd  -  0  6 

I  Twm  Sâr  am  goffin  Sian  Pwlly- 

broga  -  -  -  -  5  0 

♦  I  William  ’Ralltfowr  am  gadw 
Jane  Owen  am  gwarter,  ac  am 
bâr  o  glocs  i  Jane  -  -  15  6 

I  Wil  y  Crydd  fel  help  at  gwiro’i 

ddillad  -  -  -  '  -  0  3 

I  Sian  Pantywhiaid  am  olchi  crys 

Jac  yr  Hatter  -  -  -  0  4 

I  wraig  Twm  bach  tra’r  oedd  Twm 

yn  y  jâl  -  -  -  2  6 

I  Leisa  Dafi’r  Wper  am  dorri  cerrig  0  8J 

I’r  Cwnstebliaid  am dendo’r  Sessiwn  7  6 


Y  Cyfanswm  yn  -  -  £\  15  3J 

11 


YR  HEN  DEILIWR 


JOHN  JONES  :  Dyna  fel  ma’r  arian  yn  mynd, 
coste,  coste,  o  hyd. 

Y  SCWEIER  :  LLai  o  sŵn,  John  ;  ma  tafod  ti 
rhy  hir.  Cerwch  mlân,  Jenkins. 

Y  FFEIRAD  :  “  Penderfynwyd  rhoi  to  newydd 
ar  yr  Eglwys  o  lechau  Carnarfon,  ac  fod  Mr.  Jenkins 
i  gâl  yr  hen  rai  am  y  drwbwl  o’u  cywain  i  ffwrdd. 

“  Penderfynwyd  nad  yw  y  plwy’  yn  mynd  i  gadw 
Beca’r  Wyau  yn  rhagor,  am  ei  bod  wedi  ennill  ’i 
phlwy’  yn  Llanaber. 

“  Penderfynwyd  fcd  John  Jones  a  Dafydd  Ifans 
i  surveyo  y  ffordd  o  Maeslan  i’r  Felinganol,  a’u  bod 
i  ddod  â’r  cownt  i’r  Festri  heno. 

“  Penderfynwyd  fod  Nansi  Jac  Potcher  i  ddod  o 
flaen  y  Festri  heno.’’ 

Y  SCWEIER  :  Very  good,  very  good.  A  fi’n 
cynnyg  ’nawr,  Mr.  Chairman,  fod  ni’n  câl  report 
John  a  Dafi  am  y  ffordd.  Well  i  ti,  Dafi,  siarad,  mi 
fydd  John  ding-dong,  ding-dong  drw’r  nos  jm  gweyd 
’i  stori,  a  ma  ladi  yn  disgwyl  fi  catre  i  cinio. 

Y  FFEIRAD  :  Eitha  reit,  Mr.  Williams.  Dewch 
Dafydd  Ifans  â’ch  report  am  y  ffordd. 

DAFYDD  IFANS  :  Wel,  gyfeillion,  i  fod  yn  fyr, 
rhaid  gweyd  y  gwir,  mae’r  ffordd  o  Maeslan  i’r 
Felinganol  mewn  cyflwr  ofnadw.  Mi  gym’rith  tuag 
ugen  llwyth  o  gerrig  i  lanw’r  twlle  ar  ol  y  llif  diwedda, 
heblaw  pethau  er’ill.  Mae  John  a  finne  wedi  cytuno 
mai  y  peth  gore  i  neud  ydyw  gofyn  i  ffermwyr  y 

12 


YR  HEN  DEILIWR 


plwy  am  roi  talcweth  neu  ddou  i  gywain  cerrig 
yn  ystod  y  rhew,  a  gadael  i’r  mynwod  ’ma  sy’ 
ag  eisie  gwaith  i  dorri’r  cerrig,  ac  i  dalu  Twm 
Crwca  whech  cheiniog  y  dydd  am  edrych  ar  ’u  hole 
nhw,  ac  wrth  gwrs  i  neud  ei  shâr  o’r  gwaith.  A’r 
ffermwyr  na  allant  roi  talcweth,  rhaid  codi  tôll 
arnyn  nhw  yn  ol  ’i  hamgylchiadau  :  cwded  o  flawd, 
neu  sached  o  dato,neu  fasned  o  fenyn,  a  dyna  gyflog 
y  mynwod  i  chi.  Ma  John  a  finne  o’r  farn  unfrydol 
mai  dyna’r  ffordd  rata,  a  dyna’r  prif  beth  wedi’r 
cwbwl. 

Y  SCWEIER  :  Very  good,  Dafydd,  a  chi’n  gweyd 
y  gwir  bob  gair.  ’Rown  i  ar  cefen  y  cel  glâs  mas 
yn  hela,  ac  wrth  croesi  yr  hen  ffordd  y  jafol  ’na  mi 
a’th  troed  y  cel  bach  i  hen  twll,  a  finne  tros  i  ben  e’ 
i’r  mwt,  nes  o’dd  cot  fi’n  plastar,  ac  wedi  spwylo 
altogether. 

(Siaci’r  FelIn  yn  rhuthro  i  mewn,  mor  wyn  a’r 
galchen  ac  yn  crynu.)  Helo,  Siaci  Felin,  be  sy 
amat  ti,  gwêd  ? 

SIACI’R  FELIN  :  0,  mishtir  bach,  rwy’  wedi 
gweld  pethe  rhyfedd  heno.  Pan  o’wn  i’n  dod  fyny 
drwy  Allt  y  Cadno  ’roedd  mor  dywyll  a’r  fagddu, 
ac  ofan  yn  y  nghalon  i  y  cwrddwn  â’r  Ladi  Wen, 
neu’r  Crach  y  Rhibyn  fu  ar  ol  Twm  Sâr  pan  oedd  yn 
dod  nol  o  garu.  Ar  ac  unwaith  dyma  fi’n  clywed 
sŵn  screchain,  rhyw  leisiau  oerion,  yn  ddigon  i  hala 
iasau  drwy  gorff  dyn,  a  dyma  fi’n  dechre’  gwanddi 

13 


YR  HEN  DEILIWR 


hi  fel  milgi,  ond  dilyn  oedd  y  sŵn,  ac  yn  dod  yn  nês 
o  hyd,  ac,  o’r  arswyd  fawr,  dyma  rwbeth  wrth  y 
nhraed  i  o’r  diwedd,  a  dyma  finne  yn  dechre  iwso’r 
bastwn.  Ond  er  fy  nychryn  ’doedd  yna  ddim  sylwedd 
i  ddala  ergyd  o  dan  y  bastwn.  Ac  mi  nabyddes  y 
fileiniaid.  Haid  o  gŵn  bendith  y  mamau  ar  eu 
ffordd  i  rwle.  Ta  Sioni’r  Clochydd  ’ma  mi  alle 
Sioni  ddweyd  i  ble  oedden  nhw  yn  mynd,  a  phwy  sydd 
i  fadel  nesa.  Ond  mae  un  cysur  gen  i,  yr  oeddynt 
yr  ochor  ’ma  i’r  afon.  Alle  nhw  ddim  bod  yn  mynd 
i’r  Felin,  waeth  chroesa  nhw  ddim  dŵr,  fel  y 
gwyddoch. 

Y  SCWEIER  :  A  fi’n  synnu  atat  ti,  Siaci,  yn  dod 
’ma  i  weyd  hen  stori  baganaidd  fel  ’na.  Pam  na 
chi,  Jenkins,  Ffeirad,  peidio  pregethu  yn  erbyn  hen 
trash  fel  ’na  ?  Cŵn  bendith  y  mamau,  wir,  digon 
tebyg  mai  haid  o  llygod  ffrenig  welest  ti,  ar  ’i  ffordd 
i  whilio  ydlan  newy’.  Os  o’nhw’n  mynd  i’r  Plâs, 
mi  ro’i  y  cipar,  a’r  fferets,  a’r  tarriers  ar  ’u  holnhw, 
a  mi  ’na  i  shorí  work  o’r  scamps. 

Y  FFEIRAD:  You  must  understand, 

Mr.  Williams,  that  these  country  people  live  very 
close  to  nature  and  its  mysteries,  which  are  closely 
allied  to  the  supernatural.  Remember  the  words  of 
our  famous  English  poet  : 

‘  ‘  There  are  more  things  in  heaven  and  earth , 
Horatio, 

Than  are  dreamt  of  in  your  philosophy.” 

14 


YR  HEN  DEILIWR 


Y  SCWEIER  :  Jolly  rot,  I  say.  You  are  paid  to 
knock  this  nonsense  out  of  them,  and  see  that  you 
do  it. 

Y  FFEIRAD  :  Rhaid  mynd  ymlaen  â’r  fusnes  ar 
ol  y  digression  yna.  Rwy’n  credu  fod  Nansi  Jac 
Potcher  wrth  y  drws  ;  mae’n  well  ei  chael  i  mewn 
yn  awr.  Nansi,  dere  i  mewn.  (Nansi  a’r  plant  yn 
dod  i  mewn  ac  yn  rhoi  cwtch  i’r  Scweier  a’r  F feirad.) 
Wel,  Nansi,  dyma  ni  wedi  dy  alw  di  o  fìaen  y  Festri, 
er  mwyn  setlo  y  peth  gore  i  neud  â  thi  a’r  plant  tra 
bo  Jac  yn  jâl,  ac  er  mwyn  i’r  Festri  i  gael  gwybod 
dy  amgylchiadau,  dwed  faint  o  blant  sydd  gyda  thi. 

NANSI  :  0,  syr,  mae  gyda  fi  lond  y  tŷ  o  blant. 
Dyma  John  Thomas  Henry,  mae  e’n  naw  ;  dyma 
Evan  Jenkin  Thomas,  mae  e’n  wyth  ;  a  Mary  Jane, 
yn  saith  ;  a  Sarah  Ellen,  yn  whech  ;  a  dyma’r  un 
bach  ’ma,  Lloyd  Williams — (yn  troi  at  y  Scweier 
gan  wenu  a  rhoi  cwtch) — mae  e’  wedi  câl  ych  enw 
chi,  syr,  a  dyma  ’r  babi  yn  y  nghôl  i,  mae  e  ’n  wyth  mis. 

Y  FFEIRAD  :  Dyna  hi,  llon’d  tŷ  o  blant,  a’r  tad 
yn  y  jâl  am  botchan. 

NANSI  :  ’Dyw  Jac  ddim  yn  botcher,  syr,  nag  yw 
wirione  fach  annwl.  Yr  hen  gymdogion  ’ma  sy 
wedi  gweyd  celwy.  Ma’  pawb  lawr  ar  bobol  dlawd, 
a  ma’  nhw  lawr  ar  Jac  a  finne  am  yn  bod  ni’n  dlawd. 
0,  Jac  bach,  dyna  ti  yn  yr  hen  jâl  heb  neud  un  drwg, 
a  finne  a’r  plant  bach  yn  starvo.  Beth  ddaw  o 
hono  ni  ?  (Yn  crio.) 


15 


YR  HEN  DEILIWR 


Y  FFEIRAD  :  ’Nawr,  Nansi,  rhaid  i  ti  fod  yn 
dawel,  ac  edrych  ar  bethau  fel  y  maent.  Y  mae  Jac 
wedi  torri’r  gyfreth  drwy  botchan,  ac  y  mae’r  gyfreth 
wedi  cymeryd  gafael  arno  a’i  roi  yn  y  jâl. 

NANSI  :  Ond  ’dyw  Jac  ddim  wedi  bod  yn  potchan 
eriod,  nag  yw,  wirione  i. 

Y  SCWEIER  :  O’dd  Jac  ddim  yn  potchér,  Nansi, 
a’r  bobol  yn  gweyd  celwy  ie.  Wen  i  wedi  specto 
’rhen  Jac  os  llawer  dy’  a  fi  a’r  cipar  yn  ’i  watcho  fe, 
y  scamp,  a  d’odd  dim  ishe  gwell  evidens  na  ges  i. 
A  fi  yn  paso  tŷ  ti,  Nansi,  un  diwarnod,  a  ’ma  fi  yn 
dachre  smelo,  smelo.  Ma  cawl  gweningen  yn  tŷ 
Nansi,  medde  fi. 

NANSI  :  Cawl  gweningen,  syr,  phrofes  i  ddim 
cawl  gweningen  yn  ’y  mywyd.  D’odd  dim  bwyd  yn 
y  tŷ,  a  mi  gês  asgwrn  gyda  Roli’r  bwtchwr,  i  neud 
cawl  i’r  plant,  a  mi  roes  pun  bach  o  deim  a  phersli 
o’r  ardd  yndo  fe  i  neud  blâs  arno,  a  dyna  beth  wech 
chi’n  smelo,  syr.  Ie,  wirione  fach  annwl. 

Y”  SCWEIER  :  Paid  ti  bod  mor  smart,  Nansi. 
Ro’dd  Carlo  bach  gyda  fi,  a  ma’  Carlo  bach  yn  dachre 
smelo,  a  ’ma  fe  yn  mynd  miwn  i  gardd  ti,  Nansi,  a 
’ma  fe’n  dod  ’nol  â  asgwrn  gweningen  yn  ’i  ben  e’. 
A  ma  fe’n  sefyll  o  mlan  i  ac  yn  edrych  arna  i,  ac 
fel  yn  gweyd,  Mistir,  ma’  fi  wedi  dala  Jac  Potcher 
o’r  diwedd.  Ie,  Nansi,  hen  dyn  drwg  yw  Jac,  a  hen 
potcher  mowr  hefyd,  a  fi’n  falch  fod  e’  yn  y  jâl. 

16 


YR  HEN  DEILIWR 


NANSI  :  O,  syr,  peidiwch  bod  mor  galon  galed  ; 
ma’r  plant  a  finne  heb  fwyd  yn  y  tŷ,  ac  heb  dân  ar 
y  tywydd  oer  ’ma.  0  beth ddaw o hono  ni  ?  ( Yn  crio.) 

DAFI’R  TEILIWR:  Na  chei  di,  Nansi,  na’r 
plant  ddim  starvo  tra  bo  Dafi’r  Teiliwr  yn  gallu  iwso 
nodwydd.  Ar  dy  ffordd  adre  galw  yn  ein  tŷ  ni,  a  gwêd 
wrth  Marged  am  roi  cwded  o  flawd  i  ti,  a  phishyn 
o  ham  y  mochyn  coch. 

NANSI  :  Diolch  yn  fowr,  Dafi  ;  diolch  yn  fowr. 

(Yn  mynd  allan.) 

DAFI’R  TEILIWR  :  Mae  ’ngwâd  i’n  berwi 
wrth  ych  clwed  chi,  Mr.  Williams,  yn  siarad  fel  ’na. 
Mi  allem  feddwl  fod  lladd  gwningen  yn  fwy  o  bechod 
na  lladd  dyn  neu  blentyn.  Mae’r  ffermwyrs  ’ma 
ag  ofan  siarad  o’ch  blaen  chi.  Mi  wyddan  mai 
notis  ga  nhw,  ond  diolch  i’r  nefoedd,  ’rwyf  i  yn  byw 
ar  dir  fy  hunan,  a  ’does  ofan  na  sgweier  nac  arglwydd 
ama  i.  Odi  chi’n  meddwl  fod  y  Bod  mowr  wedi 
trefnu  yr  hen  fyd  ’ma  i’r  cyfoethog  yn  unig  ?  Na, 
na,  mi  wela  i  bethe  gwell  yn  dod  ;  fe  fydd  y  gweith- 
iwr  a’r  tlawd,  fel  y  gwna  addysg  ledaenu,  yn  dechreu 
gweld  mai  caethion  ydynt,  yn  rhwym,  gorff  ac  enaid, 
dan  law  dynion  fel  chi,  a  Duw’ch  helpo  chi  a’ch 
sort  y  dyddiau  hynny.  Mi  ellwch  ddychrynu 
Nansi  Jac  Potcher  a  ffermwyrs  Llansilio,  ond  mae 
Dafi’r  teiliwr  yn  golygu  bod  yn  ddyn  rhydd,  ac  yn 
golygu  pregethu  rhyddid  hefyd. 

17 


YR  HEN  DEILIWR 


Y  SGWEIER  :  Dyma  hi  o’r  diwedd.  A  fi  a nhad 
a  nhacu  wedi  tendo  Festri  Llansilio  am  ugeine  o 
flynydde,  a  dyma  fi,  Scweier  y  plwy,  yn  gorffod 
grondo  ar  insults  fel  hyn  ’da  hen  teilwr.  Dyma  be 
sy’n  bod,  Jenkins,  Ffeirad,  o  câl  hen  deilwr  i  ddod 
i  cymysgu  â  ffarmwyrs  respectabl  yn  y  Festri.  A  fi 
dim  yn  aros  rhagor,  a  fi’n  mynd  catre  at  y  ladi,  a 
cofia  di,  Dafi  teilwr,  cei  di  dim  gwinio  stitch  mwy 
i’r  Plâs,  a  ma  ishe  dillad  newy  ’  ar  y  cotchman  a’r 
bwtler  ’nawr.  A  fi’n  mynd. 

Y  FFEIRAD  :  Dear  me,  Mr.  Williams,  rhaid  i  chi 
basio  heibio  i  Dafi.  Mae  e’n  darllen  yr  hen  bapyre 
’ma  am  y  Siartiaid,  ac  yn  drysu  ei  ben  gyda’r  athraw- 
iaethau  newy’  ’ma.  Come,  come,  Mr.  Williams, 
it  is  beneath  your  dignity  to  take  notice  of  such 
words,  especially  coming  from  an  ordinary  tailor. 
Remember  your  high  descent,  and  the  noble  tra- 
ditions  of  your  family.  The  patrician  blood  of  the 
Lloyd  Williams  family  is  surely  proof  against  these 
things.  Come,  Mr.  Williams,  sit  down. 

Y  SCWEIER  :  Na,  na,  ’ma  fi’n  mynd.  (Yn 
gadael  yr  ystajell.) 

Y  FFEIRAD  :  ’Rwyt  ti,  Dafi,  wedi  rhoi  dy  droed 
yndi  o’r  diwedd.  Beth  na  i  os  na  ddaw  y  Scweier 
i’r  Eglwys,  a  beth  ddaw  o’r  casgliad  amser  y 
Nadolig  a’r  Pasg  ?  Mi  wela  i  amser  gofidus  o 
mlaen  i,  i  dreio  gneud  heddwch  rhyngot  ti,  Dafi, 
a’r  Scweier  a’r  ladi.  Ond  ar  ol  y  gofid  a’r  trwbwl 

18 


YR  HEN  DEILIWR 


i  gyd  rhaid  mynd  ymlaen  â’r  fusnes.  Beth  i  ni’n 
mynd  i  neud  â  Nansi  a’r  plant  ? 

DAFYDD  IFANS  :  Wel,  gyfeillion,  mi  greda  i 
mai  y  peth  gore  i  neud  gyda  Nansi  a’r  plant  ydi  hyn. 
Ma’  un  yn  whech,  un  yn  saith,  un  yn  wyth,  ac  un 
yn  naw,  a  ma’  ganddi  ddou  un  bach  wedyn.  Rwy’ 
wedi  siarad  â’r  ffermwyrs  ’ma,  ac  yr  ydym  yn  foddlon 
cymryd  y  pedwar  hena.  Un  i  Bantmoch,  un  i 
Bensingrug,  un  i  Blaencaron,  ac  un  i’r  Esgerwen. 
Mi  rown  i  fwyd  iddyn  nhw,  ac  ambell  i  hen  bilyn 
fel  bo  ishe.  Mi  fyddan  o  ryw  dipyn  bach  o  help  i 
hela  ofan  ar  y  brain,  i  mofyn  y  gwartheg,  i  fugeilio 
defaid,  neu  i  dwtian  gyda’r  mynwod.  Mi  all  Nansi 
dorri  cerrig,  mae  hi’n  fenyw  gref,  a  naiff  tipyn  o 
waith  caled  ddim  drwg  iddi.  Mi  shifftith  â’r  ddou 
leia  wedyn  gyda  thipyn  o  help  cymdogion. 

(Swn  mawr  wrth  y  drws,  a’r  Scweier  yn  rhuthro 
i  mewnyn  wyllt,  a  Tomos  y  Cotchman  yn  ei  ddilyn.) 

Y  SCWEIER  :  Dyma  hi  o’r  diwedd.  Mae’r  byd 
ar  ben  ;  mae’r  byd  ar  ben  !  Twm  Cotchman,  dere 
mlaen,  tyn  dy  hat  lawr,  a  gwêd  wrth  y  Festri  be’  sy 
wedi  hapno  mewn  plwy  respectabl  fel  Llansilio. 
Tyn  dy  hat  lawr  a  paid  sefyll  fel  post  fan  ’na.  Gwêd 
dy  stori. 

TOMOS  Y  COTCHMAN  :  Ma’r  si  ar  lêd,  syr, 
fod  Beca  a’i  merched  ar  garlam  wyllt  drwy  y 
gymdogaeth. 

DAFI’R  TEILIWR:  Hwre,  bendigedig! 

19 


YR  HEN  DEILIWR 


Y  SCWEIER  :  Dyna  result  dy  hen  tafod  ti,  Dafi 
teilwr,  a  fi’n  gweyd  yn  blaen  os  clywa  i  fod  un  o 
tenants  y  Plâs  yn  y  busnes  hyn,  “  Notis  to  quit  ” 
fydd  hi  at  once.  Cer  ymlaen  â  dy  stori,  Twm,  yn 
lle  sefyll  fel  mwlsin  fan  ’na. 

TOMOS  Y  COTCHMAN  :  ’Rodd  y  cipar  a  finne 
yn  câl  bob  o  beint  yn  Tafarn  Spite  heno,  pan  ddaeth 
gwas  Hafod  Isa  miwn  gan  waeddi  yn  wyllt  tros  y 
lle  fod  Beca  a’i  merched  ar  gefen  ceffyle  ar  garlam 
wyllt  drwy  y  île,  eu  bod  nhw  wedi  torri  gât  New  Inn, 
ac  eu  bod  ar  eu  fíordd  i  dorri  gât  Drefach  ;  eu  bod 
wedi  gyrru  i  dŷ  Salmon  y  Cybydd  a’i  dynnu  o’i  wely, 
a  bwgwth  llosgi  ei  heiem  wenith  os  na  addewai 
roi  help  i  bobol  dlawd  y  plwy.  Eu  bod  wedi  cario 
plentyn  Sian  Pantfoel  i  dŷ  Twm  Sâr,  a  bwgwth 
towlu  Twm  i  Bwll  y  Dibyn  yn  afon  Teifi,  os  na  wnai 
addaw  priodi  Sian.  Yr  oedd  y  ddau  frawd  gan  fawr 
eu  dychryn  yn  barod  i  addaw  unrhyw  beth.  Yna 

fe  aethant - (Tomos  y  Cotchman  am  fynd  ymlaen 

ai  stori,  a’r  Scweier  am  siarad.) 

Y  SCWEIER  :  Dyna  ddigon,  dyna  ddigon,  mae’r 
byd  ar  ben.  Mi  fyddan  yn  dod  i’r  Plas  nesa  a  hala 
ofn  ar  ladi,  a  llosgi  y  tai,  a  lladd  y  pheasants  a’r 
gweningod,  ond  mi  hala  i  yn  straight  at  y  Government 
i  gal  y  soldiers  lawr,  a  mi  nawn  cv/nstebli  newy.’ 
A  cofia  di,  Dafi  teilwr,  os  clwa  i  dy  fod  ti  yn  torri 
y  cyfreth  mi  cei  di  summons  yn  y  fan.  Mi  dy 
ddysga  i  di  i  weyd  hwre  am  fod  Beca  a’r  set  ’na  yn 

20 


YR  HEN  DEILIWR 


gneud  drwg.  Ac  os  cei  di  dau  neu  dri  diwarnod  yn 
y  stocs,  falle  na  fydd  dy  hen  dafod  ti  mor  hir.  Dere, 
Twm,  rhaid  i  fi  alw  y  justices  at  ’i  gily’  i  neud 
cwnstebli.  (Y  Scweier  yn  llawn  sûn  yn  mynd 
allan,  a’r  CotCHman  ar  ei  ol.) 

Y  FFEIRAD  :  Wel,  gyfeillion,  Festri  ryfedd 
gawsom  ni  heno.  Gobeithio  y  gwnewch  i  gyd  dreio 
cadw  heddwch  yn  y  plwy,  a  mi  ddylet  ti,  Dafi,  i 
gofio  fod  gwarogaeth  i’w  dalu  i  waedoliaeth  a 
chyfoeth.  Y  mae  graddau  mewn  cymdeithas  i  fod 
ac  wedi  bod  erioed.  “  Y  gweision,  ufuddhewch  i’ch 
meistriaid,”  medd  yr  Hen  Air,  a  rheoî  dda  i’w  chadw 
yw  hi  hefyd.  Rhaid  cadw  pobol  dlawd  yn  eu  lle, 
neu  mi  â’r  byd  yn  bendramwnwgl.  Gobeithio  erbyn 
y  Festri  nesa  y  bydd  pethau  wedi  tawelu,  ac  y  bydd 
heddwch  yn  teyrnasu  fel  yr  afon,  ac  y  cawn  ninnau 
gwrdd  gyda’n  gilydd  fel  cyfeillion. 

(Y  Festri  yn  codi  a’r  llen  yn  disgyn.) 


21 


CYFARWYDDIADAU  ACT  II. 


Ar  yr  esgynlawr  dynodir  cegin  hen  ffermdy,  a  hen 
ddodrefn  wedi  eu  taclu  yn  gymwys.  Ar  un 
ochr  y  mae  y  teilwriaid  a’u  taclau  yn  gweithio 
ar  blatform  neu  fwrdd  isel.  Wrthy  bwrdd  sgwâr 
y  mae  Dafydd  a’i  daclau  yn  torri  dillad. 
Pan  godir  y  llen,  bydd  pawb  wrth  eu 
galwedigaeth,  fel  yr  awgrymir. 

Dafydd  fel  Doctor. — Caria  hen  lyfr  yn  ei  logell, 
a  phriodol  fydd  ysgrifennu  y  cynghorion  a’u 
nodi  yn  y  llyfr  fel  y  gellir  troi  iddynt  heb 
drafferth.  Nid  gwaith  dychymyg  yr  awdur  yw 
y  cynghorion  hyn,  ond  y  maent  wedi  eu  copio 
yn  gywir  o  hen  lyfr  a  argraffwyd  ym  Merthyr 
Tydfil,  1824. 


22 


YR  HEN  DEILIWR 


ACT  II. 

[Golygfa — Ffermdy  Esgerwen.  Dafydd  Dafis, 
ei  weithiwr  a’i  brentis  yn  dilyn  eu  galwedigaeth. 
Sian  Lewis,  gwraig  y  tŷ,  yn  gwau  hosan  wrth  y  tân, 
a  Sara'r  forwyn  yn  twtian.  Sian  yn  cydio  mewn 
cadair  ac  yn  dod  ymlaen  i  eistedd  wrth  ochr  bwrdA 
Dafi’r  Teiliwr.] 

SIAN  :  Wel,  Dafì,  mae  gen  i  funud  i  spario  ’nawr, 
os  aiff  yr  hen  groten  bwdwr  ’ma  ymlân  â’i  gwaith. 
Wyddoch  chi,  mi  leicwn  gâl  ych  barn  chi  am  fagu 
moch.  Mae  sôn  am  ych  bacwn  chi  drwy’r  holl 
wlad. 

DAFYDD  :  O's,  Sian,  mae  gen  i  ideas  am  fagu 
moch.  Os  am  facwn  blasus,  mae  rhaid  gofalu  am 
fwyd  y  moch.  Dyna  secret  Marged  a  fìnne,  ac  yr 
ydym  ni  wedi  ’studio  y  mater  am  flynyddoedd,  ac  y 
mae  llawer  cenhedlaeth  o  foch  wedi  bod  drwy  y 
prawf  erbyn  hyn.  Mi  ddarllenes  yn  ‘  ‘  Seren  Gomer  ’  ’ 
yn  ddiweddar  rhyw  hanes  rhyfedd  am  foch  China. 
Mae’n  debyg  eu  bod  yn  gadael  y  moch  i  redeg  fel  y 
mynnont  drwy  yr  ystrydoedd,  ac  eu  bod  yn  pigo  i  fyny 
— fel  y  gwna  moch — bob  hen  sothach,  a  phob  hen 
gelain.  Ar  ol  bwyd  fel  yna  mi  allwch  farnu  nad  oes 
gyda  fi  lawer  o  ffydd  ym  macwn  China.  (Sara, 

23 


YR  HEN  DEILIWR 


wedi  gadael  dau  fwced  i  lawr  ac  yn  gwrandaw  yn 
astud.  j 

SARA  :  Odi  hyna  yn  wir,  Dafì  ?  Falle’u  bod 
nhw  yn  trin  y  tê  yr  un  peth  a’r  moch.  ’Drychwch 
ar  Mistress,  mae  hi  wedi  dwlu’n  deg  ar  y  tê  ’ma  o 
China.  Ach  y  fi  !  weda  i  tabeth. 

SIAN  :  Pwy  ofynodd  i  ti  saco  dy  big  miwn  ? 
Cer  di  â’r  llath  ’na  i’r  lloi,  a  threia  ddibennu  dy  waith 
cyn  nos,  a  dysga  ddala  dy  dafod.  Falle  wir,  Dafi. 

DAFYDD  :  Mi  ddyle  pob  mochyn  bach  i  gâl 
digon  o  lath  nes  iddo  ddod  yn  slipyn.  Yna  digon  o 
dato  a  llâth  a  blawd  cyrch.  Llai  o  hen  olchan  a 
slwtch  fel  ’na,  a  mwy  o  fwyd  a  thipyn  o  rinwedd 
ynddo,  ac  yna  fe  gewch  gig  moch  gwerth  i  alw  cig 
arno.  Haen  o  gig  coch  a  haen  o  gig  gwyn  bob  yn 
ail,  ac  o  flas  hyfryd. 

TWM,  Y  PRENTIS  (yn  canu  ar y  dôn  “  Lili  Lori’)'. 

Fe  drigodd  mochyn  teiliwr  tew, 

Dim  ond  pen  a  chrug  o  flew, 

Fe  drigodd  mochyn  teilwr  tene, 

Dim  ond  pen  a  chrug  o  ddane. 

DAFYDD  :  Twm,  cer  ymlaen  âdy  waith.  Weles 
i  ddim  crwt  mor  ddiwerth,  a  thafod  mor  hir,  a 
choese  mor  stiff,  dim  ond  wrth  y  ford  y  mae  e’  ar 
ddihun. 

SIAN  :  Ma’  lot  o  hen  ffwdan  gyda’r  hen  foch. 
Wedi  i  chi  roi  pryd  da  iddyn’  nhw,  ma’  nhw  ar  ych 

24 


YR  HEN  DEILIWR 


ol  chi  wedyn  yn  union  fel  picwns  yn  gwichal  ac 
yn  rhwchian  dros  y  lle. 

DAFYDD  :  Tase  chi’r  mynwod  ’ma  yn  gadel  yr 
hen  stond  olchan  ’ma  yn  llonydd,  ac  yn  rhoi  bwyd 
sylweddol  i’r  mochyn,  mi  ddysgech  yn  gloi  ei  fod  yn 
real  wrbonheddig.  ( Cnoc  wrth  y  drws.) 

SIAN  (yn  mynd  at  y  drws)  :  Dowch  miwn,  dowch 
miwn.  (Mari  Jones,  Pantyrhebog,  yn  dod  i  mewn.) 
0,  chi  sy  ’na,  Mari  ?  Dowch  ymlân.  Shwd  ma’ 
nhw  yn  Pantyrhebog  ?  Isteddwch  lawr. 

MARI  :  ’Stafi  ddim  llawer  o  amser  i  aros. 
Wedi  clwed  o’wn  i  fod  Dafi’r  Teiliwr  ’ma  yn  gweitho, 
ac  am  fod  John  y  gŵr  dipyn  yn  ganolig  â  Benni’r, 
ail  grwt  ’co,  a’i  wâd  e’n  torri  o’i  drwyn  o  hyd,  mi 
ddoes  drwa  i  gâl  gweld  a  gawn  i  gyngor  bach  ’da  Dafi. 

SIAN  :  Allech  chi  ddim  dod  at  ddyn  callach, 
Mari  fach.  Wn  i  ddim  shwd  mae  e’n  galler  gwbod 
popeth  fel  hyn.  Ta  chi  yn  ’i  glwed  e’n  sharad  am 
dendo  moch  just  ’nawr,  mi  allech  feddwl  na  nath 
e’  ddim  ond  tendo  moch  yn  ’i  fowyd.  Dowch  ymlân 
ato.  Dafi,  ma  Mari  wedi  galw  i  gâl  gair  gyda  chi. 

DAFYDD  :  Wel,  Mari,  shwd  i  chi  heddy  ?  Be’ 
sy’n  ych  blino  chi  ? 

MARI  :  Wel,  Dafi  bach,  ma’n  ddrwg  gen  i  weyd 
fod  Benni’r  ail  grwt  ’co  â’i  wâd  e’n  torri  o’i  drwyn 
o  hyd.  ’Rwy  wedi  treio  popeth — neud  iddo  gnoi 
dail  llydan  y  ffordd,  rhoi  allwedd  ar  ’i  gefen  e’,  ond 

25 


YR  HEN  DEILIWR 


i  ddim  pwrpas  ;  a  dyma  íì  wedi  dod  atoch  chi, 
Dafi  bach,  i  ofyn  a  oes  gennych  gyngor  bach. 

DAFYDD  :  Gwaed  yn  rhedeg  o’i  ffroenau,  aie, 
Mari  ? — Afiechyd  digon  cyffredin.  Beth  ta  ni’n 
edrych  beth  ma’r  awdurdod  yn  weyd  ?  Arhoswch 
funud.  (Yn  tynnu  llyfr  o’i  logell,  ac  yn  chwilio.) 
Dyma  fe,  Mari  : — 

“  Cyngor  rhag  gwaedu  o’r  trwyn. — Ysgrifenna  â’th 
waed  dy  hyn  ar  dy  dalcen  y  geiriau  hun, 

‘  consummatum  est’  a’r  gwaedu  a  baid.” 

Beth  am  hwnna,  Mari  ? 

MARI  :  Ma’r  cyngor  yn  eitha  reit,  a  ma’r  crwt 
bach  yn  colli  digon  o  wâd  i’w  gario  allan,  ond  alla  i 
yn  y  myw  i  i  gofio  ’rhen  eirie  Sisneg  ’na, — ’rwy’n 
gwbod  “  is  ”  a  “  no,”  a  dim  rhagor,  a  tawn  i  yn  i 
cofio  nhw,  all  John  na  finne  ddim  scrifennu  gair, 
Dafi  bach.  Chredwch  chi  ddim  shwd  ffwdan  ma’r 
Ffeirad  yn  gâl  gyda  John  yn  y  Festri  pan  fydd  am 
iddo  seino  rhyw  bapur.  Ma’r  Ffeirad  yn  scrifennu 
rhwbeth  fel  hyn  :  John  Jones  his  mark,  ac  wedyn 
yn  cydio  yn  llaw  John,  a  John  â’i  dafod  mas  yn 
tynnu  llun  croes,  a  ta  chi  yn  ’i  goroni  e’,  alle  fe 
neud  dim  rhagor.  Falle  fod  ’na  gyngor  bach  arall, 
Dafi — rhwbeth  mwy  rhwydd. 

DAFYDD  :  O’s,  ma’  ’na  gyngor  arall,  ac  wedi 
gwella  llawer  un  hefyd.  Mari,  grondwch  ’nawr  : — 

“  Os  bydd  dy  ffroen  ddehau  yn  gwaedu,  clyma  fys 
bach  dy  law  ddehau  â  charrau  ledr,  ac  os  y  ffroen 

26 


YR  HEN  DEILIWR 


chwith,  clyma  fys  bachy  llaw  chwith  yr  un  modd, 
a’r  gwaedu  a  beidia.” 

MARI  :  Mi  goíìa  i  hwnna’n  ’ol  reit,  a  chan  fod 
y  llyfyr  yn  ych  llaw  chi,  falle  y  byddwch  mor  garedig 
a  rhoi  cyngor  bach  i  fì  i  wella  John  y  gŵr.  ’Co  lle 
mae  e’  yn  lingran,  lingran  yn  y  gegin,  ar  ffordd  bob 
un,  dim  stymog  at  fwyd,  dim  hwyl  at  waith,  dim 
ond  grwmblan  a  boddran  o  fore  hyd  nos  bob  dydd 
fel  ’i  gily.’  ’Dyw  e’  werth  dim  fel  y  mae  e’,  ’ddoch. 

DAFYDD  :  Yr  ydych  wedi  gweyd  digon  os 
meityn,  Mari,  ’rwy’  wedi  nabod  y  dolur.  Yr  hen, 
hen  glefyd,  Mari,  y  malancolia,  a  hen  ddolur  câs 
yw  e’  hefyd  ;  a’n  ffordd  i  o  ddoctoria  yw  hon. 
Cadw’n  llygad  ar  y  perigl  sy  o  flân  dyn,  a  rhoi 
moddion  cryf  er  osgoi  y  perigl  hwnnw.  Dyna 
John  ’nawr,  yn  y  malancolia,  am  ei  fod  wedi  byta 
bwyd  rhy  drwm,  cig  moch  rhy  frâs  ;  yr  afu  yn 
anhwylus,  a  rhedwelyau  y  bustl  wedi  eu  gorlwytho, 
mewn  perigl  o  gael  y  clefyd  melyn.  Os  bydd  dyn 
yn  y  malancolia,  moddion  rhag  y  clefyd  melyn  ;  os 
poen  yn  y  gwddwg,  moddion  dolur  y  gwddwg  ;  os 
poen  yn  yr  ystumog,  moddion  rhag  y  colig  neu  y 
goluddwst. 

TWM  Y  PRENTIS  :  Ac  os  bydd  corn  ar  fys  dy 
droed,  moddion  rhag  cael  dau  gorn  ar  y  pen,  fel  yr 
hen  “  foy.” 

DAFYDD  :  Dal  di  dy  dafod,  y  labwst  croendew. 
Dyma  fel  mae  plant  Llansilio  yn  cael  eu  dwyn  fyny 

27 


YR  HEN  DEILIWR 


’nawr,  mor  wahanol  i’r  hen  amser,  Mari.  Ond  i 
barhau,  mae  John  ar  y  ffordd  i  gâl  y  clefyd  melyn. 
Dewch  i  gâl  gweld  beth  weda’r  llyfyr  ar  y  mater. 

“  I  Wella’r  Clefyd  Melyn. — Cais  chwe  chant  o’r 
ỳryfaid  a  elwir  Moch  y  Coed  neu  Dyrchod 
Llwyd.  Ysiga’r  pryfed  yn  dda,  a  rho  hwy  yn 
wlych  dros  y  nos  mewn  dau  gwart  o  gwrw  da. 
Yr  ail  ddydd  gloewa’r  ddiod  a  chymer  hanner 
peint  o  honi  yn  y  bore  cyn  bwyta,  a’r  nos  wrth 
fynd  i’r  gwely.  Byddai  yn  dda  i  ddala’r  pryfed 
cyn  bod  y  lleuad  yn  llawn.  Dalier  sylw  : 
Gwellhaodd  y  cyngor  hwn  nifer  fawr  ar  ol  i’r 
doctoriaid  gore  i  fethu.” 

MARI  :  Ma’  sŵn  hyfryd  yn  y  cyngor  ’na,  Dafi, 
ond  wyddoch  be  sy’n  mecso  i,  Shwd  ma  câl  ’da  John 
i  gymryd  y  moddion — mae  e’  mor  biniwnog  y  dyddie’ 
’ma.  Trueni  gneud  moddion  mor  dda  os  na  wna  ei 
gymryd. 

DÄFYDD  :  Odi’r  doctoriaid  ’ma  yn  hidio  rhwbeth 
a  wnaiff  y  claf  gymryd  ’u  moddion  nhw,  Mari, 
neu  odi  nhw  yn  gweyd  wrth  y  claf  beth  sy  yn  ’u 
mcddion  nhw  ?  Ma’  nhw’n  câl  rhyw  hen  ddrugs  a 
rhwbeth  i  roi  lliw  coch  yn  y  botel,  ei  llond  o  aqua 
wedyn,  ac  yn  ei  ’mistyn  i  chi,  a  “  half-a-crown, 
please,”  a  “  good-day.”  Gwedwch  wrth  John  eich 
bod  wedi  câl  galwn  o  gwrw  Sir  Gâr  o  Whitland,  a’ch 
trwbwl  wedyn  fydd  ei  stopo  i’w  yfed.  Wel,  ’nawr, 

28 


YR  HEN  DEILIWR 


dydd  da,  Mari,  ma’n  rhaid  i  íì  i  fynd  ymlân  ângwaith. 

MARI  :  Diolch  yn  fowr  iawn,  Dafi,  diolch  yn 
fowr.  Wyddoch  chi  ma’  gen  i  gynffon  eidon  yn  yr 
heli,  own  i’n  gadw  i’r  Ffeirad,  mi  hala  fe  lawr  i 
Marged  mewn  amser  i  neud  cawl  erbyn  dydd  Sul. 
Dydd  da,  ’nawr,  a  chan  diolch. 

DAFYDD  :  Dydd  da,  Mari.  (DAFYDDjyw  brysur 
gyda  Twm  a  Siams.) 

MARI  (yn  croesi  y  gegin  at  Sian)  :  Ond  fues  i  yn 
lwcus  i  ddod  ’ma,  a  châl  gafel  ar  Dafi,  a’i  gâl  â’r 
faththwyl  arno.  Shwd  i  chi  yn  cadw’r  dynion  ’ma 
mewn  hwyl  mor  dda,  Sian  fach  ? 

SIAN  :  Mae’n  cymryd  blynydde  i  ddysgu  shwd 
mae  cadw  teilwr  mewn  hwyl,  Mari  fach.  Os  am 
gadw  teilwr  ar  ben  y  ford,  neu  unrhyw  ddyn  arall 
yn  blês,  rhaid  gofalu  am  ’u  bolie  nhw,  Mari  fach, 
dyna’r  secret  i  gyd.  Pan  weloch  y  teilwr  yn  dechre 
ysgwyd  a  grwmblan,  a’i  lygad  ar  y  drws,  cydiwch 
yn  y  ffrimpan  a  dachreuwch  waeddi  ar  y  forwyn 
am  edrych  ar  oes  wyau  a  y  dowlad,  a  mi  gewch 
y  teilwr  mor  ddedwydd  ag  iar  yn  gori.  (Dafydd 
yn  ol  at  y  bwrdd.) 

MARI  :  ’Rwy  ’run  farn  a  chi’n  union,  Sian. 
Rhaid  fi  fynd  ’nawr,  wyddys  be  sy  mynd  ymlân  yn 
Pantyrhebog  tra  bo  fi  mâs.  ’Prynawn  da,  Sian 
fach. 

SIAN  :  ’Prynawn  da,  Mari,  gobeithio  gnaiff  y 
moddion  lês  i  John  y  gŵr. 

29 


YR  HEN  DEILIWR 


((Twm  y  Prentis  a  Sara’r  forwyn  wedi  anghofio 
popeth ,  ac  yn  caru  yn  gysurus  wrth  ochr  y  ford.) 

DAFYDD  :  Sian,  pryd  daw  Daniel  miwn  ?  Ma’ 
ishe’  i  fesur  e’arna  i.  Well  i  chi  hala  Sara  i  alw 
arno  fe. 

SIAN  :  Fydd  Daniel  ddim  yn  hir,  achos  mae  bron 
bod  yn  amser  swper.  Weloch  chi  ’riod  shwd  grwt 
am  i  fola,  chollodd  e’  funud  eriod  amser  bwyd,  er  i 
fod  e’n  ddigon  cjrsglyd  pan  fo  gwaith  yn  galw. 
Dyma  fe  ar  y  gair.  (Daniel  yn  dod  i  mewn.) 
Daniel,  dere  ’ma,  ma’  Dafi  am  dy  fesur  di. 

DANIEL  :  Mae  wedi  paso  amser  mesur  arna  i 
erbyn  hyn,  Dafi  bach.  ’Dw  i  ddim  yn  credu  ’mod  i 
wedi  prifio  dim  oddiar  y  tro  gês  i  ddillad  newy’  o’r 
blân. 

DAFI  :  Rhaid  bod  yn  drefnus,  er  hynny,  Daniel  ; 
’does  un  teilwr  gwerth  ei  alw  yn  gwneud  britis  heb 
fesur.  Twm,  0 — ar  ol  y  merched  ’nawr,  ie  fe  ? 
Ond  oes  gwyneb  gan  y  plantach  ’ma.  At  dy  fusnes, 
machan  i — mâs  â’r  llyfyr  a’r  pensil  ’na.  (Dafydd 
yn  mesur  Daniel,  ac  yn  mynd  drwy  y  perfformans 
fel  y  gwna  pob  teilwr.)  Daniel,  fachgen,  ma’r 
britis  ma  dipyn  mâs  o  ffashwn  ;  bryd  ceisoch  chi 
e’n  newy’,  gwedwch  ? 

DANIEL  :  Ma’  gen  i  dipyn  o  olwg  ar  yr  hen 
íritch  ma,  Dafi.  Ma  gen  i  stori  fach  ynglyn  ag  e, 
a  leicwn  i  chi  i  chlwed  hi.  Le  ma’  mam — odi  hi 
mâs  o  ‘  gly  w  ? 


30 


YR  HEN  DEILIWR 


DAFI  :  Odi,  odi,  Daniel,  ’mlân  â’r  stori. 

DANIEL  :  Pan  own  i  yn  grwt  ìíanc  os  tuag  ugen 
mlyne’  yn  ol,  mi  fu  hen  ewyrth  i  fi  o  ardal  Llanddewi 
farw,  a  mi  gês  siwt  o  ddillad  newy’  erbyn  yr  angla’  ; 
y  teilwr  ma'n  gnath  nhw. 

DAFI  :  ’Dodd  dim  ishe  enwi,  ’rw’  i  yn  rhy 
gyfarwydd  â  gwaith  y  teilwr  main,  ond  ewch  ym 
mlân. 

DANIEL  :  ’Rown  i  yn  fachan  eitha  smari  ’r  amsei 
hynny,  ac  yn  dipyn  o  ffowlyn  gyda’r  merched,  ac  ar 
gefen  yr  ebol  melyn  yr  ês  i’r  angla’,  ond  wyddoch 
chi,  Dafi,  yn  lle  mynd  i’r  angla  mi  hales  y  dwarnod 
gyda  merch  fach  o  ochor  Llambed,  a  merch  fach 
bert  o’dd  hi  hefyd.  ’Dyw  mam  ddim  wedi  ’specto 
dim  hyd  heddy’.  (Sian  yn  dod  i  mewn.)  Ust! 
dim  gair  yn  rhagor. 

DAFYDD  (yn  mesur  y  benlin)  :  Bachan,  beth 
yw’r  hen  swmp  ’ma  sy  fan  hyn  ? 

DANIEL  :  A  gweyd  y  gwir  wrthoch  chi,  Dafi, 
ma’  awydd  tynny  patent  mâs  arna  i  am  hwnna. 
Ma’  rhaid  fod  yng  ngwâd  i  yn  dachre  oeri  y  blynydde 
diwetha  ’ma,  a  phan  fo  Anna’r  winyddes  yn  gneud 
cryse  gwlanen  newy’  i  fi,  ’rwy’  bob  amser  yn  gweyd 
wrthi,  “  Anna,  rhowch  ddigon  o  hyd  yn  y  cryse.” 
Dyna  gyffyrddus  ma’  nhw  i  roi  rownd  i’r  trâd  yn  y 
gwely  yn  y  gaea. 

Y  GWEÍTHIWR  :  Ma’  ishe  gwraig  ifanc  yn 
Esgerwen,  Daniel. 


31 


YR  HEN  DEILIWR 


DANIEL  :  Nag  o’s,  wir  ;  nag  o’s  wir!  Phrioda 
i  byth  tra  fo  mam  gyda  fi. 

SIAN  :  Gwraig  wir!  Beth  ma’  hen  grwt  fel 
’na’n  mofyn  â  gwraig.  Fe  leicwn  i  i  weld  e’  ar  ol 
y  merched.  Ddaw  dim  gwraig  ifanc  i  Esgerwen 
tra  bw  i  byw — gwraig,  wir! 

DAFYDD  (yn  ddamweiniol  yn  sangu  ar  droed 
Daniel.  Daniel  yn  rhoi  gwaedd,  ac  yn  cydio  yn 
ei  droed.)  Daniel,  Daniel!  be’  sy’n  bod,  fachgen  ? 

DANIEL  :  0,  Dafi,  mi  gneithoch  hi’n  awr — ar 
ben  yr  hen  fys  mowr.  ’Rwy’n  câl  poen  beunyddiol 
yndo  fe. 

DAFYDD  :  Ma’  rhwbeth  mâs  o  le  ar  y  bys  ’na, 
Daniel.  Odi  e’n  twco,  ac  yn  brathu  ? 

DANIEL  :  Twco,  wedoch  chi  ?  Odi,  mae  e’n 
twco  ac  yn  brathu  ddydd  a  nos  ambell  waith,  ac  yn 
boenus  ofnadw. 

DAFYDD  :  Ma’r  gymalwst  arno  chi,  Daniel. 

DANIEL  :  Y  gymalwst,  Dafi,  nadi  gobeithio. 

DAFYDD  :  Odi,  Daniel  (yn  tynnu  y  llyfr  allan ) 
— ond  ’does  dolur  heb  wellhâd,  Daniel,  a  rhaid  treio 
gwella  hwn.  Dyma  fe  (yn  darllen)  : — 

“  Rhag  y  gymalwst. — Cais  gig  cath  dew,  saim 
gwydd,  saim  mochyn  hychan,  saim  llwynog. 
Cais  Fedwen  chwerw,  a  Rue,  ac  wyau  a  malwod. 
Dod  y  rhai  hyn  i  gyd  mewn  llestr  pridd,  a  thwll 
yn  ’i  waelod  e’ ,  dod  glawr  arno,  i  atal  anwedd 

32 


YR  HEN  DEILIWR 


allan  a  gwynt  i  ddod  fewn.  Dod  waelod  y  llestr 
hwn  mewn  Uestr  cyfan  arall,  a  thor  dwll  yn  y 
ddaear,  fel  y  gallot  ddodi’r  llestr  isaf  ynddo  a’r 
llall  ar  ei  wddf,  a  chyn  dân  o  hob  tu  i’r  uchaf,  fel 
y  gall  y  sudd  a’r  braster  ddisgyn  i’r  isaf,  ac  â’r 
enaint  hwn  ira’r  man  afiach.  Dalier  sylw  :  Os 
na  elli  gael  mochyn  bychan  tew,  mi  wnaiff  ci 
bach  yr  un  tro.” 

DANIEL  :  Os  na  wellitn  hwnna  fi,  Dafi,  mae  ar 
ben  arna  i. 

DAFYDD  :  Ma’r  cyngor  yna  wedi  gwella 
cannoedd,  Daniel. 

SIAN  :  Sara,  odi’r  cawl  llâth  ’na  bron  bod  yn 
barod  ?  Mae’n  amser  swper,  a  mi  fydd  y  bobol  yn 
dod  i’r  ysgol  gân  cyn  y  dibennwn  ni,  os  na  ’nei  dì 
“  hast.”  (Twm  yn  taflu’r  gwaith  i  lawr  pan  glyw 
sôn  am  swper.) 

DAFYDD  :  Twm,  cer  ymlân  â  dy  waith  ;  ’rwyt 
yn  llawer  mwy  parod  i  uso  llwy  bren  na  nodwy. 

TWM  :  Mishtir,  ma’  rhwbeth  ar  ’y  meddwl  i. 
Fe  leicwn  gâl  ych  barn  chi  ar  y  mater. 

DAFYDD  :  Ma’n  dda  gen  i  glwed  fod  meddwl 
gyda  ti,  Twm.  Ychydig  argol  weles  i  am  dano 
hyd  yn  hyn. 

TWM  :  ’R  y’ch  chi  yn  dipyn  o  scoler,  mishtir,  a 
’rwy’  wedi  clwed  lot  am  gydraddoldeb.  Beth  yw 
ystyr  y  gair  mowr  ’na,  mishtir  ? 

33 


YR  HEN  DEILIWR 


DAFYDD  :  Falle  mai  dipyn  yn  ifanc  wyt  ti, 
Twm,  i  ddeall  y  gair,  ond  gan  dy  fod  wedi  gofyn 
dyma  fe  i  ti.  Fe  greodd  Duw  y  dyn  cynta’  ar  Ei 
lun  a’i  ddelw  Ef  Ei  hun,  medd  y  Beibl,  felly  yr  ydym 
i  gyd  yn  gydradd  o’i  flaen  Ef.  Dynion  sydd  wedi 
creu  graddau,  ac  wedi  ordeinio  fod  rhaid  rhoi 
gwarogaeth  i  waed  a  chyfoeth,  ac  i  ddangos  y 
gwarogaeth  yma  drwy  ymgrymu  a  thynnu’r  het  i’r 
Scweier  a’r  Ffeirad. 

TWM  :  Os  ydw  i  yn  deall  yn  iawn,  mishtir,  yr 
ydych  chi’n  gystal  a’r  Scweier. 

DAFYDD  :  Dyna  fe  i’r  blewyn,  fachgen. 

TWM  :  Yr  ych  chi’n  gredwr  cryf  yn  y  cydradd- 
oldeb  ’ma,  mishtir. 

DAFYDD  :  Odw,  o  galon. 

TWM  :  ’Nawr  ma’r  niwl  wedi  clirio.  Wêl, 
Dafi’r  Teilwr,  dim  rhagor  o  gawl  llâth  a  bara  barlys 
i  Siams  a  finne,  ond  pawb  i  ishte  gyda’i  gily’  ar  y 
ford  rownd  i  gâl  tê  a  bara  can  a  wyau  i  swper. 
(Yn  mwmian  canu  ar  y  dôn  “  Gwnewch  bopeth  yn 
Gymraeg .”) 

Peth  neis  yw  cydraddoldeb 
Fe’m  cododd  i  i’r  lan, 

I  iste  gyda  mishtir, 

’Gael  tê  a  bara  can. 

DAFYDD  (yn  cydio  yn  y  slibwrt)  :  Y  creadur 
anwar ;  naddo  fi,  weles  i  ’riod  grwt  mor  herllyg. 

34 


YR  HEN  DEILIWR 


Beth  fydd  dy  ddiwedd  di  y  slimyn  tafodog  ?  Ond  tra 
bod  slibwrt  gyda  fì  mi  dy  gadwa  i  di  yn  dy  le,  machan 

i  (yn  bygwth  Twm). 

SIAN  :  Gadwch  iddo  fe,  Dafì  bach,  allwch  chi 
ddim  dishgwl  gwell.  Cofìwch  o  ble  mae  wedi  codi. 
Dowch  i  gyd  i  gâl  swper.  (SiAN  a  Dafi  wrth  y 
ford  rownd,  llian  gwyn ,  tê,  bara  gwyn  a  wyau. 
Twm,  Daniel,  Siams  a  Sara’r  forwyn  ar  y  ford 
fawr,  crochan  o  gawl  llâth,  bara  barlys,  phiolau,  a 
llwyau  pren.)  Cnoc  wrth  y  drws.  Sara,  ma’ 
rhywun  wrth  y  drws,  edrych  pwy  sy  ’na.  (Ifan 
y  Gwahoddwr  yn  dod  i  mewn.) 

IFAN  :  Dydd  da  a  chant  henffych  i  chi  oll,  deulu 
caredig,  fel  yr  ydych  chi’n  codi  ac  yn  cysgu,  yn  gwisgo 
ac  yn  bwyta  yn  y  tŷ  hwn. 

Nesewch  i  rondo  gyda  brys, 

’Rwy’n  dod  â  gwarant  fawr  a  gwys, 

Fel  llatai’n  dod  i  lawr  o’r  llys, 

At  bawb  mewn  croen  os  nad  mewn  crys. 

’Rwy’n  dod  atoch  chi  oll,  o’r  lleia  hyd  y  mwya,  yn 
gennad  ac  yn  wahoddwr  dros  William  Cwmrhaffe, 
o’r  un  tu,  a  Mari  Llwyncelyn,  o’r  tu  arall,  i  ofyn  y 
ffafar  o’ch  cwmni  a’ch  ’wyllys  da  ar  ddydd  y  briodas, 
sy’n  cymeryd  lle  dydd  Mercher,  wthnos  i  ’fory. 
Bydd  cwmni’r  mab  ifanc  ar  geffyle  yn  codi  o  Gwm- 
rhaffe  amnaw  o’r  gloch  y  bore,  ac  yn  mynd  i  ’mofyn 
y  ferch  ifanc  o  Lwyncelyn,  lle  bydd  ’i  chwmni  hithe 


YR  HEN  DEILIWR 


yn  disgwl  am  denyn.  Mi  â’n  oddijmo  i  Eglwys 
Llansilio  i  gâl  clymu’r  ddau  ddyn  ifanc  ynghyd  mewn 
glân  briodas,  ac  yna  bydd  cwmni’r  briodas  yn  mynd 
i  Lwyncelyn  i  gynnal  neithor.  Ma’r  mab  a’r  ferch 
ifanc  yn  galw  pob  pwythyn  dyledus  iddyn’  nhw  y 
pryd  hwnnw,  a’r  tad  a’r  fam  o  bob  ochr  yr  un  fath. 
A  phob  rhoddion  a  welwch  fod  yn  dda  i  stofì  ar  y 
gŵr  a’r  wraig  ifanc  y  dwamod  hwnnw,  cânt  ’i 
talu’n  ol  yn  llawen  pan  fo  galw,  a’u  derbyn  yn 
ddiolchgar.  Bydd  cyfeillion  y  pâr  ifanc  yn  cwiro’r 
tŷ  y  nos  o’r  blân  yn  Llwyncelyn,  a  derbynir  pob 
rhoddion  yn  ddiolchgar. 

Dewch  i’r  briodas,  na  fyddwch  yn  ddiflas, 

I  gael  cwrw  melyn,  bara  cyrch  a  menyn, 

Bara  can  a  chacen,  a  chawl  cig  maharen, 

Cewch  osod  eich  cwpan  ar  gornel  y  pentan 
Tra  byddwch  yn  smoco  pib  lawn  o  dybaco. 

Cewch  gwart  pan  y  mynnwch  o  gwrw  pan  alwoch. 
Mi  fyddaf  fi  yno’n  ofalus  i’ch  tendo, 

Mae  llawer  o  fechgyn  yn  dyfod  i’r  topyn, 

Caiff  pob  merch  lygadlon  ddou  neu  dri  o  gariadon, 
Ond,  da  chi,  dewch  weithian  â  blawd  cyrch  i  Ifan, 
Os  hebddo  ’rwy’n  cymryd  llond  cawg  o  flawd 
annyd, 

Neu  flawd  barlys  hilaidd  cyn  ffaelu’n  y  diwedd, 
G’newch  gystal  a  galloch,  a  bendith  Duw  arnoch. 

SIAN  :  Wel,  Ifan,  ’rwyt  mor  ffraeth  dy  dafod 

36 


YR  HEN  DEILIWR 


ag  erio’d.  Iste  lawr  wrth  y  ford  i  gâl  boled  o  gawl 
llâth.  Mi  ofala  dy  fod  yn  câl  rhwbeth  yn  dy  gwdin 
cyn  mynd  o  ’ma.  ’Nawr,  i  gyd,  ewch  ymlân  â’ch 
swper.  Ma’r  bobol  yn  dachre  dod  i’r  ysgol  gân. 

Llen. 


37 


f 


CYFARWYDDIADAU  ACT  III. 


Nodiad. — I  wneud  yr  act  hon  yn  ddiddorol,  rhaid 
i’r  hwn  gymer  ran  Dafi'r  Teilwr  fod  yn  feistr 
ar  ganu.  Dibynna  y  cwbl  arno  fe,  a  dylai  y 
côr  hefyd  fod  yn  gantorion  da  ac  wedi  ymarfer 
digon  yn  flaenorol.  Awgryma  yr  awdur  ddysgu 
un  o’r  hen  anthemau,  megis  gwaith  Dafydd 
Siencyn  Morgan,  neu  un  o’r  hen  ranganeuon 
sydd  â  digon  o’r  pethau  wna  y  cantorion  alw 
yn  “  fugues  ”  a  “  canons  ”  ynddynt.  Dysgwyd 
yn  y  Barri,  pan  actiwyd  y  ddrama,  yr  hen 
rangan  “  Bob  yn  ail,”  cyhoeddedig  gan 
Mri.  Hughes  a’i  Fab,  Gwrecsam,  ac  o  waith 
Isalaw.  Bu  yn  llwyddiant  perffaith  o  dan 
arweiniad  “  Ỳr  Hen  Deiliwr,”  ym  mherson 
Mr.  D.  J.  Martin.  Awgrymir  hefyd  i’r 
arweinydd  i  wneud  “  local  hits,”  drwy  ddyn- 
i£farediad  diniwed  o  ryw  hen  arweinydd  canu 
poblogaidd.  Ys  dywed  pobl  Cwm  Rhondda, 
rhoer  digon  o  foshwns,  ond  gofaler  am  ddignity 
y  caritor. 


38 


YR  HEN  DEILIWR 


ACT  III. 

Yr  Ysgol  Gân, 

[Golygfa — Cegin  Esgerwen  eto.  Pawb  yn 
eistedd  ar  gadeiriau  yn  wynebu  Dafydd.  Yr 
actwyr  i  gyd  yn  bresennol,  ynghyd  â  rhagor  o  fechgyn 
a  merched  yn  gwneud  i  fyny  y  côr.  Y  bechgyn 
a’r  merched  mewn  gwisg  Gymreig,  darawiadol 
o’r  oes.  Sian  yn  gwau  hosan  wrth  y  tân.] 

DAFYDD  :  ’Nawr  te,  fechgyn  a  merched, 
gadewch  i  ni  ddachre.  Odi  pob  un  yn  ’i  le  ?  ( Yn 

tynnu  seinfforch  allan  ac  yn  canu  i  fyny  ac  i  lawr 
i’r  scale  hyd  nes  cael  y  pitch  priodol,  yn  rhoi  y  nod  i 
bob  llais,  a’r  chord  yn  cael  ei  ganu  ddwywaith  neu 
dair.) 

[Nodiad. — Cofier  nad  oedd  gany  cantorion  lyfrau, 
dysgent  drwy  ganu  ar  ol  yr  arweinydd,  felly  mae 
gan  yr  arweinydd,  wrth  “  bracteisio,”  lawer 
siawns  i  ddangos  ei  wit.  Eir  ymlaen  â’r 
ysgol  gân .] 

DAFYDD  :  Beth  yw’r  hen  lais  crâs  ’na  ’rwy’n 

glwed  yn  y  bâs.  (Yn  mynd  i  rownd  tra  maent  yn 

canu.)  Ti,  Siaci’r  Felin.  ’Rwyt  wedi  grondo 

39 


YR  HEN  DEILIWR 


cymint  ar  yr  hen  gerrig  ’na  yn  malu  fel  y  mae  dy 
lais  mor  galed  a  charreg.  Cana  fel  hyn,  fachgen. 

(Yn  dangos  sut  mae  canu  bâs.) 

[Nodiad. — Wedi  rhyw  ddeng  munud  o  “  bractis.”] 

DAFYDD  :  Well  i  chi  gâl  munud  o  “  spell,”  tra 
bydd  Mari  Elen  yn  treio’i  chân.  Dere,  Mari  Elen 
os  wyt  ti  am  gâl  encor  ym  “  Mhenny  Reading  ” 
Ysgol  y  Bont,  rhaid  i  ti  gymryd  ati  o  ddifri.  (Mari 
Elen  yn  dechreu  canu,  wedi  cael  siars  ac  esiampl 
gan  y  Teiliwr,  “  Wyt  tin  cofio’r  lloer  yn  codi” 
neu  rhyw  hen  solo  adnabyddus.  Y  Teiliwr  yn  ei 
stopio  unwaith  neu  ddwy.  ac  yna  yn  gofyn) 
Beth  sydd  ar  dy  lais  di  heno,  Mari  Elen  ?  ’Rwyti’n 
arfer  canu  fel  yr  eos,  ond  heno  ’rwyt  yn  hala  i  i 
feddwl  am  frân  yn  crawcian. 

MARI  ELEN  :  ’Rwy’  wedi  câl  annwyd  trwm, 
Dafì,  ac  ma’n  llais  i’n  gryglyd. 

DAFYDD  :  Wedi  câl  annwyd,  aie,  a  chrygni  yn 
dy  wddwg.  Aros  funud,  lodes,  fe  setla  i  hwnna  ar 
unwaith.  ( Yn  tynnu  y  llyfr  allan  ac  yn  troi  y  dail.) 
Gwrandawa  ’nawr  yn  astud,  a  chithe,  gantorion 
i  gyd,  gwrandewch. 

“  Rhag  crygni  yn  y  gwddwg. — Daliwch  lygoden  a 
gwaedwch  hi,  cymerwch  haen  o  edau  sidan  a 
throchwch  hi  yn  y  gwaed,  yna  llyncwch  yr  edau 

40 


YR  HEN  DEILIWR 


gan  ei  dynnu  yn  ol  a  blaen  drwy  y  gwddwg,  a’r 
crygni  a  ddarfydda. ' ' 

Dyna  gyngor  da  i  ti  ;  cofia  ei  gario  allan  ar  ol  mynd 
adre,  neu  alli  di  ddim  canu  yn  y  “  Penny  Reading.  ’  ’ 
’Nawr  te,  gantorion,  gan  fod  Mari  Elen  mâs  o  hwyl, 
gadewch  i  ni  gâl  un  tro  dros  yr  anthem  (y  rhangan), 
a  ’dewch  i  ni  gâl  perffeithrwydd  y  tro  hwn.  (Y  tro 
hwn  eir  drwy  y  gânyn  berffaith,  a  Dafydd  ar  ei  oreu 
fel  arweinydd ,  a  chyn  y  diwedd  y  mae  yn  colli  ar  ei 
hunan  gymaint  fel  yr  â  i  ben  y  gadair,  ac  ar  ben  y 
gadair  y  gorffenna  arwain.) 

SIAN  :  Dyna,  Dafi,  well  i  chi  gadel  hi  fan  ’na 
yn  ’i  gogoniant.  Mae’n  mynd  yn  hwyr,  a  fe  fydd 
rhaid  i’r  bechgyn  a’r  merched  ’ma  godi’n  fore 
fory,  ’to. 

DANIEL  :  Stopwch,  stopwch,  mam,  ’dyw’r 
cwmni  ddim  yn  mynd  i  ’madel  ’nawr.  Nid  yn  amal 
y  cawn  ni  gwrdd  hwylus  fel  hyn.  Beth  am  ddiferyn 
o  dablen,  mam  ? 

SIAN  :  O’r  gore,  Daniel,  am  unwaith  mi  gei  dy 
ffordd.  Mi  leicwn  innau  glwed  rhai  o’r  hen  ganeuon 
unwaith  yn  rhagor.  Dewch  i  gyd,  gnéwch  eich 
hunain  yn  gyffyrddus.  Sara,  cer  i  mofyn  shwced  o 
dablen  a  chwpane.  Daniel,  g’na  bawb  yn  gysurus. 

DANIEL  :  Dewch,  fechgyn,  isteddwch  lawr. 
(Sara  yn  cario  ystên  bridd  a  chwỳanau  ;  Daniel 
yn  arllwys  a  phawb  yn  siarad  ac  yn  yfed  iechyd  da.) 

41 


YR  HEN  DEILIWR 


'Nawr  te,  fechgyn,  fi  yw  cadeirydd  y  cwrdd  ’ma,  a 
rhaid  i  ni  gâl  cân  neu  ddwy.  Mi  alwa  ’nawr  ar 
Dafi  Pantmoch,  i  ganu  “  Cân  y  Bachgen  Ifanc.” 

CAN  Y  BACHGEN  IFANC. 

/:1,  |li  :t,  |d  :r»,  |—  :t,  |d  :r  |n  :t,  \ 

\My  -  íì  yw’r  bach-gen  i  -  fanc,  My  -  fì  yw'r  bach-gen/ 
Ond  nawr  ’rwy’n  gorfod  'madel,  Ond  nawr  ’rwy’n  gorfod 

|—  :r  |d  :1,  |r.d  :t,  |1,  | 

—  ! 

sy  - ’n  car  -  io  ca-lon  drom. 

A  thros  y  naw  -  fed  don. 

2.  ’Rwy’n  gadel  bro  fy  mebyd,  Ni  ddeuaf  byth  yn  ol, 

Tra  dŵr  yn  a.fon  Teifì,  Tra  porfa  las  ar  ddôl. 

3.  Bydd  lleuad  yn  disgleirio,  Fel  hwyad  las  ar  lyn, 

Cyn  torrai  f’addewidion,  A  dwad  'nol  ffordd  hyn. 

4.  Fy  nghariad  fach  a’m  twyllodd,  Ar  ol  bod  mor  gytûn, 
'Roedd  dichell  yn  ei  chalon  Tra  cusan  ar  ei  min. 

5.  Nis  gallaf  mwy  wynebu  Fy  hen  gyfeillion  mad, 

Ffarwel  i  lannau  Teifì,  Ffarwel  i  fam  a  thad. 

6.  Pan  fyddo’r  storm  yn  rhuo,  A'r  môr  yn  berwi’n  ffrom, 
O  cofìwch  am  y  bachgen  sy’n  cario  calon  drom. 

[Nodiad. — Os  yn  rhy  hir  gellir  gadael  allan  yr  ail 
a'r  trydydd  pennill.] 


|n  :n 

I 

if  -  anc 
ma  -  del, 


DANIEL  :  Da  ofnadw’  Dafi,  tase  mam  ddim  yn 

42 


YR  HEN  DEILIWR 


clwed,  mi  allwn  weyd  stori  i  ddangos  mor  agos  i 
’nghalon  i  ma’  syniade  ’rhen  gân  ’na.  Beth  tani’n 
câl  rhwbeth  mwy  ysgon  ’nawr  a  chytgan  iddi  fel 
gall  y  merched  joino.  Siaci’r  Felin,  ma’  ’da  chi  gân 
hyfryd.  Dewch  â  hi,  Siaci.  “  Cân  Gwen  Fach,’’ 
gan  Siaci’r  Felin. 


CAN  GWEN  FACH. 


{ 


|d  :-.t,  |1,  :d  |r  :-.d 

Aeth  Gwen  fach  i  fynd  i 


(\h 

t  no 


:-.t,  |d 

diw-no 


|d 

Eis 


:-.t, 


ie 


|t,  :s, 

olch-i 

|1,  :d 

dill-ad 


|n,  *f,’S|  :n,»f,  ’S 

Migil  di  wagal  diw 


:-.d 


glân  oedd 


It,  :s, 

ar-ni, 


/h  ’fi  ’! 

\  Canisl 


’s,  :n,  *f,  ’s, 

Canister  no-pl  a 


h’fi’S,  :n,  *f,  ’s,  |n,'f, ’s,  :n,»f,«s, 

niw-an  o  pen-i-cor,  Reis  a  corasin  diw 


} 

} 

-} 


IU.  '--t,  :d  :-  || 

1  no,  diw-no. 

2.  Tra  bu  Gwen  yn  'mofyn  sebon,  Migil,  etc., 
Aeth  y  dillad  gyda’r  afon,  Canister,  etc. 

3.  Aeth  Gwen  fach  i  fynd  i  gorddi,  Migil,  etc., 
Eisie  menyn  ffres  oedd  arni,  Canister,  etc. 

4.  Tra  bu  Gwen  yn  ’mofyn  halen,  Migil,  etc., 

Aeth  yr  hwch  i’r  stond  â’r  hufen,  Canister,  etc. 

5.  Aeth  Gwen  fach  i  fynd  i  facsi,  Migil,  etc. 

Eisie  cwrw  ffres  oedd  arni,  Canister,  etc. 

6.  Tra  bu  Gwen  yn  ’moíyn  berem,  Migil,  etc., 
Trodd  y  cwrw  coch  yn  dablen,  Canister,  etc. 

43 


YR  HEN  DEILIWR 


DANIEL  :  Mwy  o  hwyl  o  hyd — pert  ofnadw’ 
Ma’  hen  ganeuon  ’na  yn  codi  ’nghalon  i,  ond  ’nawr 
rhaid  cael  cân  gan  yr  hen  champion.  ’Rwy’  am 
ofyn  i  Dafi’r  Teilwr  a  fydd  e’  mor  dda  a  chanu  cân 
Tarw’r  Esger.  Dewch,  Dafi. 

DAFYDD  :  Na,  na,  Daniel,  ’does  ’ma  neb  am  ’y 
nghlwed  i  yn  canu.  Mae  ’ma  llawer  gwell 
cantorion  na  fi. 

DANIEL  :  Fydd  y  cwrdd  ddim  yn  gyfíawn  heb  i 
chi  ganu,  Dafi.  Ma  pawb  am  eich  clwed  chi. 

( Y  côr  i  gyd  yn  curo  dwylo  ac  yn  galw  ar  y  teiliwr 
i  ganu.) 

CAN  TARW’R  ESGER. 

/:Si  |d  :d  |d  :-.d  |d  :n  |-  :n  |r  :r  |r  :d  |n  :s  |-  :-  \ 

\  Cydneswch  hen  gyfeillion,  Cewch  gennyf  hanes  union  / 

(:n  |f  :1  |s  nnT  |s  :n  |d  :r  in  :f  |n  :rn|r  :d  |-  :-  || 

l  Am  darw  du  o  fewn  y  wlad  A  phâr  o’i  draed  yn  rhyddìon|| 

2.  Daeth  dau  o  fechgyn  cryfion 
I'r  lan  o  Aberaeron, 

Rhwng  gwŷr  a  gwragedd  a’r  holl  blant 
'Roedd  yno  gant  o  ddynion. 

3.  Dim  ond  i’r  tarw  symud, 

Ceid  gweled  oll  mewn  munud, 

’Roedd  yno  rai  yn  gwaeddi  mam, 

A  rhedeg  am  eu  bywyd. 

44 


YR  HEN  DEILIWR 


i 

4.  'Roedd  yno  gynta  ddeugen 

O  ddynion  yn  eu  helfen, 

Yn  tafìu'r  cerrig  mawr  yn  chwyrn 
^  Tuag  at  ei  gyrn  a’i  dalcen. 

5.  John  Rowland,  Aberaeron, 

Oedd  fwya  dewr  ei  galon. 

Fe  a'th  ymlaen  yn  fachgen  chwyrn, 
I  gydio  ’nghyrn  yr  eidon. 

6.  Fe  drows  y  tarw  ato, 

A  thrawodd  ef  nes  twmblo, 

A  sgathrodd  ef  o'i  ben  i'w  draed, 
Nes  oedd  ei  waed  yn  llifo. 

7.  ’Roedd  Deio  Llwyd  yr  Hwper 

Yn  cwato  yn  y  gwter, 

A  Deio’r  Sâr  ar  fron  Pantllin, 

*  Yn  chwilio  am  ffin  Cefnẃalter. 

8.  Ond  Shoni’r  Gô,  a  bollten, 

A’i  trawodd  yn  ei  dalc.en, 

r  A  sefyll  wnaeth  y  tarw  mawr 

Gan  syrthio  i  lawr  ym  gelen. 

9.  Daeth  Roli  Mawr,  y  bwtcher, 

A’i  gert  i  hôl  yr  hanner, 

A’r  hanner  arall  aeth  jm  smart, 

I'r  lan  yng  nghart  yr  Esger. 

10.  ’Roedd  Deio  Lôn  Pantsgawen, 

Yn  tynnu  ar  y  dreipen, 

A  thynnai’r  gwêr  i  bant  i  ffwrdd, 
Cyflymach  na  thair  meinwen. 

45 


YR  HEN  DEILIWR 


11.  Os  sarrug  ocdd  y  tarw, 

Mae  ’nawr  yn  rbôst  a  berw, 

Yn  cynnal  lìawer  teulu  glân, 

Mi  goda  i  ’nghân  i  gadw. 

SIAN  :  Caton  pawb,  ’drychwch  mor  hwyr  ma’ 
hi.  Fydd  Daniel  ddim  ’nagos  mor  fywiog  bore 
fory.  Y  mae’n  hen  amser  i  bawb  fod  yn  ’i  gwelyau. 

DAFI  :  Odi,  Sian,  ’ry’ni  wedi  cael  noswaith 
lawen,  ac  amser  hapus,  ac  y  mae  pawb  yn  ddiolchgar 
i  chi  am  eich  serchogrwydd  a’ch  caredigrwydd.  Mi 
godwn  i  gyd  ’nawr,  ac  mi  ganwn  yr  hen  alaw 
anfarwol,  “  Ar  hyd  y  nos.”  (Y  cwmni  i  gyd  yn 
canu.) 

AR  HYD  Y  NOS. 

1.  Ca.ru ’i  iaith  yw  gwaith  y  Cymro, 

Ar  hyd  y  nos ; 

Caru’i  wlad  gu  fad  tra  byddo, 

Ar  hyd  y  nos  ; 

Caru  urddas  ei  berth'nasau, 

Caru  moesau  a  defodau 
Ei  odidog  ddewrion  dadau, 

Ar  hyd  y  nos. 

2.  Ni  awn  adre,  bawb,  dan  ganu, 

Ar  hyd  y  nos  ; 

Saif  ein  hiaith  tra  safo  Cymrop 
Ar  hyd  y  nos ; 

Bydded  undeb  a  brawdgarwch 
I  ni’n  gwlwm  diogelwch, 

Felly  carwn,  er  hyfrydwch, 

Ar  hyd  y  nos. 

Llen. 


CARDIFF  I 


THE  EDUCATIONAL  PUBLISHING  COMPANY,  LTD. 


I 


t 


* 


r 


Í'M 


